MAE'CH DATA 


Beth yw'r Cod Plant? 


Mae'r Cod Plant yn god ymarfer ar ddiogelu 
data ar gyfer gwasanaethau ar-lein, megis 
apiau, gemau ar-lein, gwefannau a 
chyfryngau cymdeithasol sy'n debygol o gael 
eu defnyddio gan blant. 


e Daeth i rym ar 2 Medi 2020. 


Pam mae'r Cod Plant wedi dod i 
fodolaeth? 


e Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn cydnabod bod 
ar blant angen mesurau diogelu a gofal 
arbennig ym mhob agwedd ar eu bywyd. 


e Dylai llywodraethau sicrhau bod y busnesau 
sy'n gweithredu yn eu gwledydd yn parchu 
hawliau digidol plant. 


e Mae fersiwn o hawliau digidol plant sy'n 
addas i blant ar gael yma: : 
https:/ /Brightsfoundation.com 


In_Our_Own_Words_Young_Peoples_ V 


ersion_ Online.pdf 


e Gofynnodd llywodraeth y Deyrnas Unedig i'r 
ICO lunio'r Cod Plant, sy'n nodi 
amddiffyniadau penodol ar gyfer data 
personol plant. 


Sut mae'r Cod Plant yn gweithio? 


e Mae'r Cod Plant yn gyfres o reolau sydd 
wedi'u bwriadu i wneud y rhyngrwyd yn lle 
mwy diogel i blant ddysgu, ymchwilio a 
chwarae. 


e Mae'r cod yn ei gwneud yn ofynnol i 
wasanaethau roi buddiannau gorau'r 
plentyn yn gyntaf wrth ddylunio a datblygu 
apiau, gemau, teganau cysylltiedig a 
gwefannau sy'n debygol o gael eu 
defnyddio gan bobl ifanc. 


* Sut bydd y cod yn effeithio ar 
blant a phobl ifanc? 


e Dylai gwasanaethau ar-lein, fel gwefannau, 
gemau ac apiau, fod yn casglu cyn lleied â 
phosibl o ddata pobl ifanc yn unig, ac ni 
ddylent ei rannu. Efallai y bydd plant a 
phobl ifanc yn sylwi bod eu gosodiadau 
wedi'u gosod yn breifat yn ddiofyn, bod 
gwasanaethau geoleoli wedi'u troi i ffwrdd a 
bod technegau procio wedi'u lleihau. 


Beth yw'r rhestr lawn o 
safonau'r cod y mae'n rhaid i 


^ 


sefydliadau gydymffurfio â nhw? 
Dyma'r safonau: 


e Buddiannau gorau'r plentyn: Mae angen i 
wasanaethau ar-lein sy'n debygol o gael eu 
defnyddio gan blant gael eu cynllunio gyda 
budd gorau'r plentyn mewn golwg. 


e Asesiadau o'r effaith ar ddiogelu data: 
Dylai cwmnïau ar-lein gynnal asesiad o'u 
gwasanaethau i sicrhau bod hawliau digidol 
plant yn cael eu parchu. 


e Defnydd priodol i oedran: Mae angen i 
gwmnïau ar-lein feddwl sut y gallwch ganfod 
oedran eich defnyddwyr, er mwyn defnyddio 
rheolau'r Cod Plant yn gywir. 


e  Tryloywder: Rhaid i bolisïau preifatrwydd 
gael eu hysgrifennu mewn iaith glir sy'n 
addas ar gyfer oedran y plentyn. 


e Defnydd niweidiol o ddata: Peidiwch â 
defnyddio data personol plant mewn ffyrdd 
sy'n niweidiol i'w lles. 


e Polisïau a safonau cymunedol: Cadwch at 
y telerau, y polisïau a'r safonau cymunedol 
rydych chi'ch hun wedi'u cyhoeddi (gan 
gynnwys ymysg pethau eraill polisïau 
preifatrwydd, cyfyngiad oedran, rheolau 
ymddygiad a pholisïau ar gynnwys). 


e Gosodiadau diofyn: Rhaid i'r gosodiadau 
fod yn 'breifatrwydd uchel' yn ddiofyn. 


102 


İCO. 


Information Commissioner's Office 


MAE'CH DATA 


e Lleihau data: Dim ond y lleiafswm o ddata 
personol sydd ei angen arnoch i ddarparu 
elfennau o'ch gwasanaeth lle mae plentyn yn 
cymryd rhan weithredol a phersonol y dylech 
ei gasglu a'i gadw. Rhowch ddewisiadau i 
blant ynghylch pa elfennau yr hoffen nhw eu 
rhoi ar waith. 


Ble i gael rhagor o wybodaeth am y Cod 
Plant: 


Ewch i: https:/ /ico.org.uk/your-data- 
matters/the-children-s-code-what-is-it 


e Rhannu data: Peidiwch â datgelu data plant 
oni bai bod hynny'n angenrheidiol ac er budd 
gorau'r plentyn. 


Beth dylai rhywun ei wneud os yw'n 
e Geoleoli: Diffoddwch opsiynau geoleoli yn sylwi ar wefan neu ap sy ddim cadw at y 
ddiofyn a rhowch arwydd amlwg i blant pan Cod Plant? 
fydd dulliau tracio lleoliad ar waith. 
Dylid cysylltu â'r gwasanaeth yn 


e Rheolaeth rhieni: Os ydych chi'n darparu uniongyrchol yn y lle cyntaf ac os nad 
rheolaeth rhieni, rhowch wybodaeth am hyn ymdrinnir â'r ymateb yn ddigonol, dylid 
sy'n briodol i oedran y plentyn. Os yw'ch rhoi gwybod i'r ICO am unrhyw wasanaeth 
gwasanaeth ar-lein yn caniatau i riant neu ar-lein yr amheuir nad yw'n glynu wrth y 
ofalwr fonitro gweithgaredd ar-lein eu plentyn cod yn https:/ /ico.org.uk/make-a- 
neu olrhain lleoliad eu plentyn, rhowch complaint/ 
arwydd amlwg i'r plentyn pan fydd yn cael ei 
fonitro. 


e Proffilio: Diffoddwch opsiynau sy'n defnyddio 
proffilio yn ddiofyn (oni bai eich bod yn gallu 
dangos rheswm cymhellol dros osod proffilio 
ymlaen yn ddiofyn, gan ystyried buddiannau 
gorau'r plentyn). Dim ond os oes gennych 
fesurau priodol ar waith i amddiffyn y plentyn 
rhag unrhyw effeithiau niweidiol (yn arbennig, 
cael eu bwydo â chynnwys sy'n niweidiol i'w 
hiechyd neu eu lles) y dylech chi ganiatâu 
proffilio. 


e Technegau procio: Peidiwch â defnyddio 
technegau procio i arwain neu annog plant i 
ddarparu data personol diangen neu i wanhau 
neu ddiffodd eu hamddiffyniadau 
preifatrwydd. 


e Teganau a dyfeisiau cysylltiedig: Rhaid i 
deganau neu ddyfeisiau cysylltiedig 
gydymffurfio â'r cod. 


e Offer ar-lein: Darparwch offer amlwg a 
hygyrch i helpu plant i arfer eu hawliau 
diogelu data ac i roi gwybod am bryderon. 


e İCO. 


